મદામ ક્યૂરી 


સૈડલબક / ગુજરાતી અનુવાદ : હેમંત સોલંકી 


THT 


મદામ ક્યૂરી 


સૈડલબક / 
ગુજરાતી અનુવાદ : હેમંત સોલંકી 

( shm8324 @ gmail. com ) 


MARIE CURIE 


મદામ કયૂરી 


૧૯૦૨ના મે મહિનામાં, પેરિસમાં મેરી અનેપિયરે ક્યુરી તે શેડમાં 
ગયા જ્યાં મેરીએ ઘણા વર્ષો અથાગ મહેનત કરી હતી. તે અંધારામાં 
તેમને એક સુંદર ઝાંખો પ્રકાશ નજર આવ્યો. કોઈએ તેને આ પહેલા 
નહોતો જોયો. તે રેડિયમ હતો, જે ચમકી રહ્યો હતો. 


રેડિયમની શોધ લગાવનાર મેરી ક્યુરી સૌ પ્રથમ મહાન મહિલા વૈજ્ઞાનિક હતી. 
તે બે નોબેલ પારિતોષિકો મેળવનાર પ્રથમ વ્યક્તિ હતી . 
તેણે દુનિયાને વિજ્ઞાનની નવી શાખા ભેટ ધરી અને મેડિકલ ચિકિત્સાને નવી 
તકનીક શીખવી. 


વ્હાલા બાળકો, મા એ તમને એક 
તેમણે માર્યા સ્કલોદોસુકા, 

| અમૂલ્ય ભેટ આપી છે - 
નામથી વૉરસૉ માં પોતાનું એક નાની બહેન માર્યા . 
જીવન શરુ કર્યું. 


અમે તેને ક્યારે 
જોઈ શકીશુ ? 


ભૌતિકશાસ્ત્રના ઉપ-ક -ર - ણો , 

હાં 


માર્યાનાપિતા પ્રોફેસર | | તુ વિચિત્ર બાળકી છો ! 
સ્કલોદોલંકા 

શું તને મારા ભૌતિકશાસ્ત્રના 

ઉપકરણો ગમે છે ? 
ભૌતિકશાસ્ત્ર ભણાવતા | 
હતા . 
નાનપણથીજ માર્યાને 
પોતાનાપિતાના 
ઉપકરણો નિહાળવાનો 
શોખ હતો . 


વૉરસૉ, પોલેંડનો તે ભાગ 
હતો જેના ઉપર રશિયાએ 
આધિપત્ય જમાવ્યુહતુ. 
ત્યાં રશિયન ભાષાનો 
ઉપયોગ ફરજીયાત હતો. 
ત્યાં પોલિશ ઇતિહાસ તેમજ 
સાહિત્ય વાંચવા ઉપર 
| પ્રતિબંધ હતો . 


માર્યા ક્યારેય કંઈ પણ ભૂલતી ન હતી. 
જે કાંઈ પણ તેણે જોયુ ક્યારેક તેનો 

ઉપયોગ પણ કરશે. 
પણ કેટલાક દેશભક્તશિક્ષકો આ વિષયો છાની રીતે 
ભણાવતા . માર્યા તે શીખવાવાળાઓમાંથી એક હતી. 

તાનિસ્લાસ ઑગસ્ટસ ૧૭૬૪માં તે પોલેંડના રાજા તરીકે 
વિષે જણાવો ? 

ચૂંટવામાં આવ્યા. તે ખૂબજ ભણેલા 
ગણેલા તેમજ હોશિયાર હતા . 


આ વર્ગ પોલિશ ભાષામાં પોલેંડનો ઇતિહાસ 
ભણાવતો. તે સમયમાં આને અપરાધ 
ગણવામાં આવતો. 


અચાનક જ ઘંટડી રણકી. 
આખો વર્ગ ડરી ગયો. 


| ચાર છોકરીઓએ દોડીને બધી પુસ્તકો | 

અને કાગળ ભેગા કરી લીધા. 


સિગ્નલ ! 
જલ્દી કરો છોકરીઓ! 


પછી તેઓ જલ્દીથી 
તે બધુ બીજા ઓરડામાં 
લઈ ગઈ. 


જલ્દીથી સીવણકામ 
શરુ કરો ! 


ઠીક છે ! 


જેવો વર્ગનો દરવાજો ખુલ્યો, 
છોકરીઓ પોતાની જગ્યા પર, 
બેસી ગઈ. વર્ગમાં પ્રિન્સીપાલ 
એ પ્રવેશ કર્યો . તેમની સાથે 
એક રશિયન ઇન્સ્પેકટર 
Lપણ હતો. 


આ સીવણકામનો વર્ગ છે. જ્યારે 
છોકરીઓ સીવણકામ કરતી હોય છે 
ત્યારે હું તેમને રશિયન પરી કથાઓ 
વાંચી સંભળાવુ છું ! 


ઇન્સ્પેકટર એ એક મેજનું ખાનુ ખોલ્યુ. 
ત્યાં તેને કંઈ ના મળ્યું. 


હું કોઈ એક વિદ્યાર્થીને 
પ્રશ્નો પૂછવા માંગુ છું. 


ઠીક છે , માર્યા 
સ્કલોદોલકા કૃપા 
કરીને ઊભી થા . 


માર્યાએઈન્સ્પેક્ટરના દરેક પ્રશ્નોના સાચ્ચા અને સચોટ ઉત્તરો આપ્યા 
માર્યા પ્રાર્થના કરી રહી 
હતી કે તેને કાંઈ ન કેથરીન પછીના રશિયન 

પૉલ- પ્રથમ, એલેકઝેન્ડર- પ્રથમ, 
પૂછવામાં આવે. રાજાઓના નામ જણાવ. 

નિકોલસ - પ્રથમ, મહારાણી, 
પણ દર વખતે તેને જ શાહી પરિવારના દરેક 

મહારાજા … 
પૂછવામાં આવતુ. સદસ્યનું નામ જણાવ. 
તે ખુબજ સુંદર રશિયન 
બોલી શકતી હતી. 
ત વર્ગની સૌથી હોંશિયાર 
તેમજ સૌથી નાની 
ઉમરની વિદ્યાર્થી હતી. 


કેટલાક સમય પછી પ્રોફેસર સ્કલોદોલકાને એક જગ્યા પર 
ઓછા પગારવાળી નોકરી મળી ગઈ. માર્યાએ પોતાની બહેન 
બોનયા સાથે આ વિષયમાં ચર્ચા કરી. 


રશિયન આપણને અભણ રાખવા 
માંગે છે. આપણને સ્વયં બધુંય 
શીખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ ! 
તને તો બધી વસ્તુઓ શીખવી 
જોઈએ કારણકે તુ તો ખુબજ 
હોશિયાર છો ! 


તને જવું જ જોઈએ ! 


મને હાઈસ્કૂલમાં ભણવા માટે 
શિષ્યવૃતિ ( સ્કોલરશિપ) મળી 
રહી છે. શું હું ત્યાં જાઉ ? 
તે એક રશિયન શાળા છે. 
રશિયન આપણા કટ્ટર 
દુમન છે. 


તે પછી માર્યા હાઈ- સ્કૂલ પહોંચી. 
૧૮૮૩માં તેણે સ્કૂલ પાસ કર્યું. 


તે વર્ષે ગોલ્ડમેડલ સૌથી 
પ્રતિભાવાન વિદ્યાર્થી માર્યા 
સ્કલોદોલંકાને આપવામાં 
આવ્યો! 


પિતા આ સાંભળીને ખુબ ખુશ થયા. 


હજુ તુ ફક્ત ૧૫ વર્ષની છો . 
તે ખુબજ મહેનત કરી છે. 
હવે થોડી મજા કર ! 


આખાયે દેશમાં આપણા 
કેટલાયે સગાઓ છે. 
તુ આવતુ આખુયે વર્ષ તેમને 
ત્યાં જઈ મજા કરી શકે છે ! 


પપ્પા મને 
નોકરી કરવી 
છે 


જો ! આજ રાત્રે હું બહુ મોડેક 
સુધી નાચી ! 


પછી માર્યા 
પોતાના સગાઓને 
મળવા ગઈ. 
તેઓએ તેને બહુ 
સારુ ખાવાનું 


સાંભળ, બહુ જલ્દી એક 
તહેવાર આવવાનો છે. 
પછી બે દિવસ અને બે રાત 
નાચશું ! 


આપ્યું. 


તેઓએ તેને 
ઘોડેસવારી 
શીખવી. 
તેના પિતરાઈ તેને 
પાર્ટીઓમાં લઈ 
ગયા . 


આપણે ક્યાં જઈ 
રહ્યાં છીએ ? 


દરેક જગ્યાએ! આ તો કોઈ 
જાદુઈ યાત્રા સમાન છે. 


પછી તહેવાર 
શરુ થયો. 
છોકરીઓ 
વિવિધ રંગના 
કપડાઓ 
પહેરીને સ્લેજમાં 
બેઠી. 
તેમના રક્ષકો 
સાથે સાથે ઘોડા 
ઉપર ચાલ્યા. 


તેઓ સ્લેજમાં એક ગામથી બીજા 
ગામ ગયા. તેમની આગળ આગળ 
સંગીતકારો હતા. તેઓ સતત 
સંગીતના વાજીંત્રો વગાડી રહ્યાં હતા. 


આ તો બહુ મજેદાર છે ! 
આ કેટલો સમય ચાલશે ? 


એકદિવસ અને 
એક રાત હજુ ! 


વચ્ચેવચ્ચેતેઓ કોઈ 
મોટા મકાન પાસે 
થોભતા. ત્યાં મોટો થાળ 
ભરીને તેમને ખાવાનું 
અપાતુ. પછી બધા સાથે 
મળીને નાચતા. 


અંતે તહેવાર પૂરો થયો. તેની સાથે માર્યાની 
મજેદાર રજાઓ પણ પૂરી થઈ ગઈ. 
સપ્ટેમ્બરમાં તે વૉરસૉ પરત ફરી . 


મેં આ કાર્ડ છપાવ્યા છે. 
એકડિપ્લોમા પ્રાપ્ત યુવતી દ્વારા ગણિત 
અને ભૂમિતિનાફ્રેન્ચમાં ટયૂશન. 


હું નોકરી કરીશ, 
જેથી હું તારા ડૉક્ટરીના 
અભ્યાસ માટે મદદ 
કરી શકું . 


તુ ખુબજ સારી છો . 
પણ તુ પૈસા કેવી રીતે 
કમાઈશ ? 


બહુ ઓછા લોકોને ટયૂશનની જરૂરિયાત હતી. અને જેમને 
જરૂરિયાત હતી તેઓ માર્યા પાસેથી ઘણું કામ લેતા. 
મારા દીકરા માટે અમને એક 

મારા દીકરાને વાંચતા 
શિક્ષિકાની જરૂરિયાત છે. 

શીખવું જોઈએ. પણ તે એમ 
પણ તારી ઉમર ખુબ જ નાની છે. 

કરવા નથી ઈચ્છતો. 


હું મારા પતિ પાસેથી તારો 
પગાર લેવાનું ભૂલી ગઈ. 
આવતા અઠવાડીયે હું ચોક્કસ 
તને પગાર ચૂકવી દઈશ. 


નહી, મારે 
નથી ભણવું! 


બિચારી માર્યા , આવીવિપરીત આબોહવામાં 
આખાયે વૉરસૉમાં ફરતી રહેતી . તે સખત 
પરિશ્રમ કરવા છતાં બહુ ઓછુ કમાઈ શકતી . 


જો હું ગામમાં કોઈ ઘરમાં 
ગવર્નેસની નોકરી કરુ તો 
વધારે પગાર મળશે. 
ત્યારે હું મદદ કરી શકીશ. 


તુ ગામડામાં રહીશ ? 
પપ્પાથી દૂર ? 
તુ મારા માટે આવું કાંઈ | 
ના કરીશ ! 


જો બ્રોનયા, તુમારાથી ઉમરમાં મોટી 
છો . તુ કેટલાય સમયથી રાહ જોઈ 
રહી છો ! ડોક્ટર બન્યા પછી તમારી 
મદદ કરજે ! 


| મિસ સ્કલોદોલંકા. 


તે પછી બ્રોનયા પેરિસ ગઈ 
અને સોરબૉન 
યુનિવર્સીટીમાં પ્રવેશ લીધો. 
૧૮૮૬માં અઢાર વર્ષની 
માર્યા ગવર્નેસ બની . 


અંદર આવા પોતાનો 
સામાન મૂકી દે. 
| ગરમ ચા લે ! 


તે પછી તે પરિવારના 
યુવા સભ્યોને મળી. 


મને આનંદ થયો કે 
તુ આવી! 


આ મારી સૌથી મોટી દીકરી 
બોન્કા છે . 
અન્ડજીયા અને જુલેક તારા 
વિશેષ વિદ્યાર્થીઓ થશે. 


તે કુટુંબના લોકો ખુબજ 
સોહાર્દથી સાથે રહેતા. 
માર્યાને ત્યાં સારુ લાગ્યું. 
તે પછી તે કુટુંબનો સૌથી 
મોટો દીકરો કજીમિએજ 
રજાઓ ગાળવા ઘરે 
પરત ફર્યો . 


મેં આજ સુધી તારા જેવી 
છોકરી નથી જોઈ. તુ સુંદર 
નૃત્ય કરી જાણે છે, 
ઘોડેસવારી કરે છે અને હોડી 
હંકારવાનું પણ જાણે છે. તારું 
મગજ પણ ખુબ તેજ છે ! 


માર્યા હું તને પ્રેમ કરુ છું. 
શું તું મારી સાથે લગ્ન કરીશ ? 


કચ્છમિર્જ ખુશીથી પોતાના માતા પિતા પાસે 

લગ્નવિષે સ્વીકૃતિ માંગવા ગયો. 
તુ મારો દીકરો તેમજ વારસ છો ! | 

[ Iકજીમિએર્જ, તુ શું ઘેલો થયો છે ! 
તુ પેલી નોકરાણી સાથે લગ્ન કરવા 

તુ પડોસની સૌથી સુંદર છોકરી 
માંગે છે ? ક્યારેય નહી ! 

સાથે લગ્ન કરી શકે છે ! 


હાં , હું પણ તને 
ખુબજ પ્રેમ કરુ છું. 


HTTL 


રજાઓ વીતતા 
કચ્છમિએર્જ પોતાની 
શાળાએ પરત ગયો. માર્યા 
બાળકોને ભણાવતી રહી. 
તે પછી ક્યારેય લગ્નની 
વાત ન થઈ. 


હું અહીંજ કામ કરીશ 
કારણકે બ્રોનયાને 
રૂપિયાની જરૂરત છે. 
હું પ્રેમનેવિસારી હવે 
ભણવામાં પૂરું ધ્યાન 
લગાવીશ. 


ત્રણ વર્ષો સુધી માર્યા પોતાનાવિદ્યાર્થીઓને ભણાવતી રહી. ફાજલ સમયમાં તે આગળનો 
અભ્યાસ કરતી. તેને ગણિત, ભૌતિકશાસ્ત્ર અનેરસાયણશાસ્ત્રના જે પણ પુસ્તકો મળતા 
તેને તે બહુ હોંશથી વાંચી જતી. જ્યારે તે બધી બાજુથી પૂરી હતાશ થઈ ગઈ. 

ત્યાંરે આશાનું એક કિરણ ઉગ્યું. 
પપ્પાને હવે સારી 

વસંત બેસતાજ એક હજુ 
નોકરી મળી ગઈ છે. 

બ્રોનયા પોતાનું 

સારા સમાચાર મળ્યા. 
તેઓ હવે બ્રોનયાને 

ભણતર પૂરું 
રૂપિયા મોકલી શકે છે. 

કરવામાં હતી અને 
હવે હું પોતાની કમાણી 

તે એક યુવા ડોક્ટર 
પોતાના માટે 

સાથે લગ્ન કરી રહી 
બચાવીશ . 

તે બન્ને ઈચ્છે છે કે હું 
તેમની પાસે 
સોરબોનમાં રહીને 
જ ભણુ ! 


હતી. 


પણ હવે બહુ મોડુ થઈ ગયુ. 
હું કેટલી મૂર્ખ છું. 
હવે ઘણા વર્ષો વીતી ગયા છે. 


ઈન્ડસ્ટ્રિ અને કૃષિ સંગ્રહાલય ! 
આ નામ તો બહુ જોરદાર છે ! 


આ નામ ફક્ત રશિયનોને 
મૂર્ખ બનાવવા માટે છે ! 
આની પાછળ એક 
પ્રયોગશાળા છુપાયેલ છે ! 


પણ હવે તે વૉરસો પરત જઈ 
શકતી હતી. તેને ત્યાં એક 
કુટુંબમાં બીજી નોકરી મળી 
ગઈ. હવે તે તેનાપિતાને 
ઈ ચ્છા થતા મળી શકતી. 
સાંજનો સમય તે પોતાના 
ભાઈ બહેનો સાથે વિતાવતી. 


તે પ્રયોગશાળામાં યુવા 
પોલિશ વિદ્યાર્થીઓવિજ્ઞાન 
શીખી શકે છે. તુ પણ ત્યાં 
ભણી શકે છે ! 


પ્રયોગશાળા ! અહિંયા હું વૈજ્ઞાનિક 
ઉપકરણોનો ઉપયોગ શીખીશ. 


આ રૂપિયા મારા પાસપોર્ટ, ટિકિટ 
અને ભણતર માટે છે. 
ધન્યવાદ પપ્પા ! 


હું આમા હજુ થોડા 
રુપિયા ઉમેરી શકુ છુ. 


આગળ શું કરવું તે 
માર્યા બરોબર 
જાણતી હતી. 
તે પોતાની દરેક 
મિનીટ 
પ્રયોગશાળામાં 
વિતાવતી. તે એક 
એક રૂપિયો 
બચાવતી. આખરે 
તેણે બ્રોનયાને 
લખ્યું કે તે પેરિસ 
આવશે. 


- જે દિવસે માર્યા જવાની હતી. 


હું બહુ જલ્દી તમારી 
સાથે રહેવા પરત 
ફરીશ. 


દીકરી, ખુબ 
મહેનતથી 
ભણજે! 


મેં મારાબિસ્તરા તેમજ બૅગ મોકલી દીધા છે. 
આ ખુરશી ટ્રેનમાં લઈ જઈશ. ચાદર , ખાવાનું 
તેમજ કેટલાક પુસ્તકો પણ. 


ત્રણદિવસો પછી માર્યા પેરિસ પહોંચી. 
ત્યાં એ સીધી બ્રોનયાના ઘરે પહોંચી. બ્રોનયા 
પોતાના પતિ કાસીમીર દલુસ્કી સાથે રહેતી હતી. 


આ રહ્યો તારો 
ઓરડો. 
નાનો પણ શાંત. 


શું હું પહેલા સોરબૉન 
જોઈ શકું છું ? 


સારુ થયુ, 
તુ આવી ગઈ ! 


સ્વાગત છે નાની 
બહેન ! 


બહેનને પૂછીને માર્યા એક ડબલ-ડેક્કર 
બસમાં બેસી. 


અંતમાં તે જે ઇચ્છતી હતી તે દેખાયુ. 


FRENCH 
REPUBLIC 


FACULTY OF SCIEN 


NRST QUARTER 


ફ્રાન્સમાં કેટલી મુક્ત હવા 
છે. લોકો સ્વતંત્ર છે. 
અહીં રશિયન જાસૂસો 
નથી ! 


CLASSES WILL 


BEGAN AT FRE 


SORBONNE 


CW 
dow. 3 89 


| સોરબૉનમાં છોકરીઓને ભણવાની 
સ્વતંત્રતા હતી. હું પણ અહીંજ ભણીશ. 


I 


, 


પછી વર્ગો શરુ થયા. 


, 


, 


માર્યા ઓફિસમાં પ્રવેશી. 
તેણે કોર્સની ફી જમા કરી. 


તમારુ 
નામ ? 


માર્યા ... 
નહી મેરી સ્કલોદોલકા . 
હવેથી હું ફ્રેન્ચ ઉચ્ચારોનો 
ઉપયોગ કરીશ. 


મને લાગતુ હતુ કે હું 
ફ્રેન્ય, ભૌતિકશાસ્ત્ર અને 
ગણિત જાણું છું ! પણ 
ખરેખર તો મને કાંઈ 
નથી આવડતું! મને 
બહુ મહેનતથી ભણવું 
પડશે ! ભણવુ પડશે ! 


પણ બહેનના ઘરે 
ખલેલ પડવા લાગી. 
ક્યારેક લોકો 
પિયાનો વગાડવા 
આવતા તો ક્યારેક 
પાર્ટીઓ યોજાતી. 


ત્યારે કોઈએવિચાર્યું પણ નહી હશે કે ઈઝેસી 
પાડેરવીસ્કી એકદિવસ દુનિયાનો મહાનપિયાનો 
વાદક બનશે તેમજ સ્વતંત્ર પોલૈંડનો નાયક બનશે. 


કેટલાક સમય 
પછી.... 


હું સોરબોન નજીક કોઈ સસ્તી 
જગ્યા શોધીશ. તેના લીધે મારા 
આવવા જવાના બે કલાક તેમજ 
બસનું ભાડુ બચી જશે. 


પણ તમને ઘરનું ભાડુ તેમજ ભોજનનો 
ખર્ચ કરવો પડશે. તમારી પાસે આ માટે 
રુપિયા નહી હોય 


માર્યા ત્યાં રાતના ૨ વાગ્યા સુધી 
ભણતી. અને પાછી સવારે ૬ વાગે 
ફરીથી ભણવાનું શરુ કરી દેતી. 


પણ મેરી પોતાના 
નિર્ણય પર મક્કમ 
રહી . પછી તે એક 
ભાડાના મકાનમાં 
રહેવા ચાલી ગઈ. 

ત્યાં ફક્ત એક 
ફાનસ તેમજ 
ગરમી મેળવવા 
માટે એક સગડી 
હતી. 
તેને મટકામાં પાણી 
ભરી નીચેથી ઉપર 
લાવવું પડતું હતું. 
તે હમેશા ભોજન 
કરવાનું ભૂલી જતી . 
દિવસેદિવસે તે 
દૂબળી અને બીમાર 
થવા લાગી. 
એક દિવસ તે 
સીડીઓ પર બેહોશ , 
થઈ ગઈ. 
પછી એકમિત્ર 
કાસીમીર દલુસ્કીને 
બોલાવી લાવ્યો 


માર્યા તને આ શું થયુ ? 


માર્યા ભૂખી રહેવા લાગી. 
તેના લીધે તેને નબળાઈ આવી 
ગઈ. તેને આરામ કરવા દો અને 
સારો ખોરાક ખવડાવો ! 


પણ માર્યાને ભણવાથી કોઈ રોકી શક્યું ન હતુ. 
ફાઈનલ પરીક્ષાનુંરિઝલ્ટ આવ્યુ. 


મેરીટલિસ્ટમાં 
મેરી સ્કલોદોલકાનું 
નામ સૌથી ઉપર હતુ ! 


ગરમીના કેટલાક 
મહિનાઓ ગાળવા 
તે ફરીથી પેરિસ 
આવી. હવે તેને એક 
સારીશિષ્યવૃતિ 
મળી હતી. 
હવે પૈસાની કોઈ 
અછત ન હતી . 


તેણે પોતાના એકમિત્રને પોતાની સમસ્યા બતાવી. 
મને પોતે એક શોધ કાર્ય 
કરવાની તક મળી છે. 

હું મારા એક મિત્ર સાથે વાત 
પણ મારી પાસે સારા 

કરીશ . કદાચ તેને પાસે 
ઉપકરણોવાળી કોઈ મોટી 

કોઈ મોટો ઓરડો હોય જેનો 
પ્રયોગશાળા ઉપલબ્ધ નથી. 

તુ ઉપયોગ કરી શકે. 


કદાચ તું તેને 
ઓળખે છે 
પિયરે કયૂરી. 


હાં ! તેઓ એક સારા 
વૈજ્ઞાનિક છે. 
તેમજ ભૌતિકશાસ્ત્ર અને 
રસાયણશાસ્ત્રની 
પ્રયોગશાળાના હેડ છે. 
કદાચ મારા નાના 
પ્રયોગોમાં તેમનો રસ 
ના હોય ! 


બીજાદિવસે મેરીને પિયરે કયુરી સાથે 
મળવા જબરદસ્તી બોલાવાઈ. 
પિયરે કયૂરી , હું ઇચ્છું છું કે તુ 
મેરી સ્કલોદોલકાને 
મળી જો . 


જો પિયરે, બહુ પહેલા મેં 
વિજ્ઞાનને લગ્નથી વધારે 
મહત્વ આપવાનોનિર્ધાર 
કર્યો હતો ! 


મેં પણ તેવું જ વિચાર્યું હતુ! 
પણ મને તેવી છોકરી ન મળી જે 
વિજ્ઞાનને પોતાનો આદર્શ માને ! 


તે પછીથી પિયરે 
અને મેરી સંભવ 
થાય એટલી વખત 
મળવા લાગ્યા. 
પિયરે મેરીને પ્રેમ 
કરવા લાગ્યા. 
મેરી પોલૈંડ પરત 
ફરે તે પહેલા તેમણે 
મેરી સમક્ષ લગ્નનો 
પ્રસ્તાવ મૂક્યો. 


મને પાછા જઈ 
પપ્પાની સંભાળ 
રાખવી જોઈએ તેમજ 
પોતાના દેશમાં જઈને 
ભણાવવું જોઈએ. 


જ્યાંરે પાનખરમાં મેરી પરત આવી તો પિયરે એ 
ફરીથી તેના સમક્ષ લગ્નની વાત મૂકી. 
અંતે મેરીએ સ્વીકાર્યું કે તે પણપિયરેને પ્રેમ કરતી 


પણ પોલેંડમાં તુ 
ભણી નહી શકે. 
તને પોતાનું કામ 
આગળ ધપાવવું 
જોઈએ. 


હતી. 


આપણે મારા માતા તેઓ મને મારા 
પિતાના ઘરમાં લગ્ન | પરિવારની યાદ 
કરીશ. તેઓ તને બહુજ | અપાવે છે. 
પ્રેમ કરે છે. 


તે પછી મેરી, પિયરને ત્યાંજ મૂકી પોતાના 
પિતાની સંભાળ લેવા માટે વૉરસૉ પરત ફરી. 


૨૬ જુલાઈ ૧૮૯૫માં 
તેમના લગ્ન થયા. 


તે મારા પિયરે સાથે ખુશ રહેશે . 
આ દુનિયામાં તેના જેવો કોઈ 
બીજો નથી ! 


તને દિકરી જેવી સારી 
અને પ્રેમાળ મેરી મળી 


છે ! 


તે બન્ને નવી સાઈકલ 
પર બેસી પોતાના 
સગાઓના ઘરે ગયા. 
મિત્રોએ તેમનેવિદાય 
આપી. 


તે આ પહેલા ઘરકામ નથી કર્યું. 
કોઈ વાંધો નહી, 
તુ જલ્દીથી શીખી લઈશ! 


પેરિસ પરત ફરી તિ બનાવે છે તો કેટલુ સાર બને છે. 
મેરીએ એક મેં રાંધેલું એકદમ બકવાસ બને છે . 
પાકશાસ્ત્રનું પુસ્તક 
ખરીદ્યું અને તેણે 
બોનયાને મદદ 
માટે બોલાવી. 
તેણે પોતાને ભૂખી 
રાખી હતી પણ તે 
પિયરેને સારુ 
ખવડાવવા 
માંગતી હતી. 


સપ્ટેમ્બર ૧૮૯૭માં એકદિકરી નો જન્મ 
થયો. તેમણે તેનું નામ આયરિનરાખ્યું. 


મેરી હજુ પણ આઠ કલાક માટે પ્રયોગશાળા 
જતી. તે નવજાત દિકરીને એક નર્સ પાસે 
મૂકીને જતી. 


કેટલી સુંદર બાળકી છે! 


હાં , બરાબર. 
ખુબજ સુંદર છે ! 


કૃપયા તેને ખુલ્લી હવા 
અને તડકા માટે પાર્કમાં 
લઇજાઓ. 


ઠીક છે 
મદામ ! 


સાંજના સમયમાં મેરી અને પિયરે અભ્યાસ કરતા . 


મને કામ કરવા માટે એક ઓરડો 
જોઈશે જેમાં હું બધાયે નમૂનાઓ 
ચકાસી શકુ ! 


આપણે બેકકયૂરેલના 
કિરણોની વાત કરી જે 
યુરેનિયમમાંથી નીકળે છે. હું 
ઇચ્છું છું કે તુ શોધી કાઢ કે આ 
કિરણો ક્યાંથી નીકળે છે ! 


આ ખુબ સારો 
વિચાર છે ! 
ખુબજ મહત્વપૂર્ણ ! 


હું ડાયરેક્ટર સાથે વાત કરીશ. 
જરૂરથી કોઈક ઓરડો મળશે જેમાં તુ 
| પ્રયોગ કરી શકે ! 


મેરીને એક કાંચથી ઘેરાયેલો ઓરડો મળ્યો. તે ઓરડો 
ઠંડો તેમજ પૂરી રીતે સીલબંધ હતો. પણ તેણે તરત જ 
ત્યાં પોતાનું કામ શરુ કર્યું. 


મને ખબર છે કે વિકિરણોની 
શક્તિ નમૂનામાં ઉપસ્થિત 
યુરેનિયમની માત્રા પર 
અવલંબિત નથી. 


ગરમી તેમજ પ્રકાશની તેના 
પર કોઈ અસર પડતી નથી. 
આ વિકિરણો ક્યાંથી આવે છે ? 
શું કોઈ બીજી ધાતુમાં પણ 
આવા વિકિરણો હોય છે ? 


મેરીને બીજા રાસાયણિક તત્વોના નમૂના પણ 
મળ્યા. તેણે તેમનુ પણ પરીક્ષણ કરી જોયુ. 


આપણે આ વિકિરણોના સ્ત્રાવને કિરણોત્સર્ગ 
Radioactivity ) બોલાવી શકીએ ? જે 
તત્વોમાંથી વિકિરણોનો સ્ત્રાવ થાય તેને 
કિરણોત્સર્ગી (Radioactive ) બોલાવી શકીએ ? 


પિયરે આજે મેં શોધી 
કાઢ્યું કે થોરિયમમાંથી 
પણ યુરેનિયમ જેવો જ 
કિરણો સ્ત્રાવ થાય છે. 


તુ ખરા 
અર્થમાં એક 
વૈજ્ઞાનિક છો ! 


તે પછી મેરીએ 
કેટલાક પરીક્ષણો 
દ્વારા આ 
નમૂનાઓમાં રહેલ 
કિરણોત્સર્ગની 
માત્રા જાણી. 
તેના પરિણામોથી 
તે નવાઈ પામી. 


મેં વારંવાર ચકાસણી કરી જોઈ છે. 
ચકાસણીમાં કોઈ ખામી નથી. આ 
નમૂનામાં સૌથી વધારે કિરણોત્સર્ગ 
( Radioactivity ) જણાઈ આવ્યો. 
યુરેનિયમ આટલો કિરણોત્સર્ગ નથી 
પ્રસારતુ ! 


મરી એ પોતાના પરિણામો પિયરે ને દેખાડયા. 


હું તને ઓળખુ છું મેરી. 
પરીક્ષણોમાં તે કોઈ કચાશ 
રાખી નહિ હશે. 
તે એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ 
શોધ કરી છે !! 


જો એવુ થશે તો હું 
તેનું પોતાના દેશના 
નામ પરથી 
" પૉલોનિયમ" 
નામકરણ કરીશ. 


પિયરે આનો અર્થ એમ છે કે આ નમૂનામાં 
કોઈ એવું અજાણ્યું તત્વ છે જે આ 
શક્તિશાળી વિકિરણો ઉત્પન્ન કરે છે ! 
આ જરૂર કોઈ નવું તત્વ ( Element) હશે! 


મેરીના કામનું મહત્વ 
સમજીને,પિયરે એ 
પોતાના કામ છોડીને 
મેરીને મદદ કરવા 
લાગ્યો. 


તેમાંથી બીજો, પહેલા કરતા 
અધિક શક્તિશાળી હશે. 
આ બીજા તત્વને આપણે 
"રેડિયમ " નામ દઇશું. 


પહેલા તુ એને શોધી લે, પછી 
જે ઈચ્છે તે નામકરણ કરજે! 


તેમને જલ્દીજ ખબર 
પડી કે તે યુરેનિયમના 
નમૂનામાં બે અજાણ્યા 
olal dra ( Elements ) 
હતા . 


કયૂરી દંપતીને આ નવા "કિરણોત્સર્ગી " તત્વોના ઘણા ઉપયોગોની ખબર હતી . 
પણ બીજા વૈજ્ઞાનિકો તેમના ઉપર ત્યારે જ વિશ્વાસ કરત જ્યારે તેઓ તેને જોઈ 
શકત , માપી શકત, સ્પર્શી શકત. 

તો પછી આપણને 

પોતાની શોધની 
તારી આ શોધ 

સાબિતી તરીકે શુદ્ધ 
વૈજ્ઞાનિકોની ઘણી 

રેડિયમ શોધવો પડશે 
જૂની માન્યતાઓને 
તોડી નાખશે. 


મેરીને આ નવા તત્વો " પીચલેંન્ડ " અયસ્કોમાં મળી આવ્યા હતા. પણ તેમાં આ નવા તત્વોની માત્રા 
એટલી ઓછી હતી કે તેને યોગ્ય પ્રમાણમાં રજૂ કરવા માટે કેટલાએ ટન " પીચલૅન્ડ " ની જરૂર પડી. 


કામ કરવા માટે આ 
જૂના શેડની વ્યવસ્થા 
પણ કોઈએ કરી 
આપી છે ! 


આપણે તેને કેવી રીતે | ખાણોમાં યુરેનિયમ, 
ખરીદીશુ ? અને તેને | કાંચનુ ઉત્પાદન કરવા 
શુદ્ધ કરવા માટે માટે નીકાળવામાં આવે 
આપણને ઓરડો છે. શેષ બચતા અયસ્કો 
ક્યાંથી મળશે ? 

ફેંકી દેવામાં આવે છે. 
આપણે તે ફેંકી દીધેલા 
અયસ્કો સસ્તા ભાવે 
ખરીદી શકીએ છીએ ! 


આનું છાપરુ તૂટેલુ છે, 
લાદી નથી, ઠંડી પણ 
ઘણી છે. તે છતા આપણે 
આનો ઉપયોગ કરીશું ! 


એકમિત્રએ મદદ કરી. હવે કયૂરી દંપતી ફક્તટ્રાન્સપોર્ટનું ભાડુ આપી "પીચબ્લેન્ડ મંગાવી 
શકતા હતા. આખરે "પીચર્લેન્ડ " લઈને પહેલો ટ્રક આવ્યો! 


" પીચર્લેન્ડ" 
આવી ગયુ!! 


જાણે કોઈ નાના બાળકને તેના 
જન્મદિવસે ભેંટ મળી હોય ! 


આ નવા તત્વોને શોધી કાઢવા 
મને “પીચબ્લેન્ડ” ના આ પહાડને 
શુદ્ધ કરવો પડશે! 


આ પછી મેરી 
એકલી મહિલા 
ફેક્ટરી બની 
ગઈ. તે હવે 
પ્રયોગશાળા 
કરતા શેડમાં 
વધુ કામ કરતી. 


પછી મે ૧૯૦૨ની સાંજ આવી. મા ના નિધન પછી પિયરેના 
પિતાજી તેમની સાથે રહેવા આવી ગયા હતા . 
પિતાજી, મેરી તમને એક 

અમે સફળ રહ્યા ! 
મહત્વની વાત કહેવા માંગે છે ! 

અમે રેડિયમને શુદ્ધ કરી 
શક્યા ! 


ચાર વર્ષ સુધી 
તેઓ શોધકાર્ય 
કરતા રહ્યા. 
આ સાથેપિયરે 
અધ્યાપનનું કામ 
પણ કરતા. 
મેરી પણ ઘર ખર્ચ 
ચલાવવા ટયૂશન 


લેતી. 


તે રાત્રે જ્યારે આયરીન ઉંઘી રહી હતી ત્યારે કયૂરી દંપતી જૂના શેડમાં ગયા. 
તે અંધકારમાં તેમને સુંદર પ્રકાશ દેખાયો ! તેને આ પહેલા કોઈએ પણ જોયો ન હતો. 
તે યુરેનિયમની ચમક હતી ! 


હમણાં ફાનસ મત પ્રગટાવ ! 
બસ જો ! 
કેટલી સુંદર ચમક છે ! 


અમેરિકાની એક કંપની " પીચર્લેન્ડ" થી 
રેડિયમ બનાવવા ઈચ્છે છે. શું આપણે તેમને 
તે બતાવીએ ? કે પછી આ રહસ્યને આપણે 
પેટેન્ટ રૂપે રજીસ્ટર કરી તેને વેંચીએ ? 


જાણકારીને વેંચવી, કે 
લોકોથી છુપાવવી, 
વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંતોની 
વિરુદ્ધ છે ! 


હવે આધિકારીક રૂપે 
રેડિયમની જાણ થઈ 
ચૂકી હતી. 
તબીબોને તે કેંસર 
ના ઈલાજ માટે 
ઉપયુક્ત લાગ્યો. 
પણ મેરીએ જેટલું 
રેડિયમ શુદ્ધ કર્યું 
હતુ, તે એક નાની 
ચમચીમાં 
આરામથી સમાઈ 
શકતું હતું ! 


પિયરે એ સંમતિ દર્શાવી. કયૂરી દંપતીએ 
પોતાના શોધકાર્યોથી ક્યારેય પૈસા ના 
કમાયા. 


જૂન ૧૯૦૩માં મેરીને તેના શોધકાર્ય માટે 
ડોક્ટરેટની ઉપાધીથી નવાજમાં આવી. 


રૉયલ સોસાયટી, લંડન એ પિયરને 
વ્યાખ્યાન દેવા માટે આમંત્રીત કર્યો અને 
તેને ડેવીડ મેડલ આપી સન્માનિત કર્યો . 


મદામ, બધાયે પૂરીના 
સભ્યો તરફથી હું તમને 
હાર્દિક અભિનંદન 
આપવા ઇચ્છું છું ! 


રૉયલ સોસાયટીમાં ભાગ | હું ખ્યાતિ નથી 
લેવાવાળી તમે પહેલી મહિલા ઇચ્છતી ! 
છો . આ તમારી પ્રસિદ્ધિનું તેમાં ઘણા 
પ્રમાણ છે ! 

સમયનો વ્યય 
થાય છે. 


ડિસેમ્બરમાં નોબલ પારિતોષિક જાહેર 
કરવામાં આવ્યા. હેનરી બેકકયૂરેલ તેમજ 
કયૂરી દંપતીને નોબલ પારિતોષિક 
એનાયત થયા. 


૧૯૦૪માં પિયરને સોરબૉનમાં 
ભૌતિકશાસ્ત્રનો પ્રોફેસર બનાવાયો. 
કયુરી દંપતીને ત્યાં બીજીદિકરી અવતરી . 


નાની બહેન કેટલી 
સુંદર છે - ઈવ ? 


હાં ! ખરેખર 
ઢીંગલી જેવી છે. 


ઓહ પિયરે, ૭૦, ૦૦૦ ફ્રેન્ક! હવે આપણે લેબ 
હવે તુ ભણાવવાની નોકરી આસિસ્ટન્ટ પણ 
મૂકી દે . તેમાં તારો ઘણો રાખી શકીશુ! 
સમય જાય છે ! 


૧૯૦૬માં કયૂરી દંપતી ઇસ્ટરની રજાઓમાં 
એક કૉટેજ ભાડે લીધો . તે તેમના માટે એક 
આનંદનો સમય હતો. 


મેરી, તારી સાથે મારુ જીવન 
ખુબજ સુખેથી વીત્યું છે. 


મેરી, પિયરે રસ્તો ઓળંગતો હતો, ત્યારેજ 
એક ભારી ઘોડા ગાડી આવીને તેની સાથે 
અથડાઈ.પિયરે લપસ્યો અને તેની નીચે 
કચડાઈ ગયો. 


ઘરે પરત ફર્યાના એક 
દિવસ પછી વરસાદ 
વરસ્યો. 
તે પછી મેરી બજારેથી 
સામાન ખરીદી પરત 
ફરી . 
તેને બે જૂના મિત્રો 
દિખાયા. તેમના ચહેરા 
પરના ભાવ જોઈ તે 
ડરી ગઈ. 


પિયરે મરી ગયો ? તે હવે જીવીત 
નથી ? શું સાચ્ચેજ ? 


મેરી તેઓની સાથે બગીચામાં ગઈ. 


મેં પિયરેને કહ્યું હતુ કે 
આપણે એક બીજા 
વગર નહી રહી 
શકીશુ. 


બહુ જલદી મેરીને સોરબોનમાંથી પ્રોફેસરશીપ 
મળી જયાં કોઈ સમયે પિયરે હતો. 


ત્યારેપિયરે એ કહ્યું હતુ, " તુ ખોટુ કહી 
રહી છો ! જો આપણામાંથી કોઈપણ 
એકલું રહી જાય તો પણ આપણે 
આપણું કામ ચાલુ રાખવુ જોઈએ !” 

. હું પ્રયત્ન કરીશ. 


ફ્રાન્સમાં આટલી હોદ્દેદાર 
નોકરી મેળવવાવાળી 
તમે પ્રથમ મહિલા છો ! 


હું પિયરેના કામને 
આગળ ધપાવીશ 
તેમજ બાળકોની 
સંભાળ પણ રાખીશ. 


નોવેમ્બર ૫ ના દિવસે હૉલ ઓફ સાયન્સવિદ્યાર્થીઓ, પત્રકારો અને સામાન્ય 
જનતાથી ખીચો ખીંચ ભરેલો હતો. મદામ કયૂરી પોતાનું પહેલુ ભાષણ આપવાના હતા . 
તેઓ હૉલમાં પ્રવેશ્યા. શ્રોતાઓ તરફ નમીને પછી બોલવાનું શરુ કર્યું. 


જો આપણે પાછલા ૧૦ 
વર્ષોમાં ભૌતિકશાસ્ત્ર એ 
કરેલ પ્રગતિ ઉપર 
નજર ફેરવીશું … . 


મેરીએ પોતાનું વ્યાખ્યાન ત્યાંથી શરુ 
કર્યું, જેના ઉપર પિયરે એ પોતાનું 
વ્યાખ્યાન પૂરું કર્યું હતુ. 


નવી ઇસ્ટિટ્યૂટ પિયરે કયૂરી માર્ગ ઉપર 
સ્થપાવાની હતી . તેમાં એક સુંદર 
પ્રયોગશાળા હશે, જેનુંપિયરે સ્વપ્ન 
સેવતો હતો ! 


મદામ કયૂરી ને ઘણા 
પારિતોષિકો મળ્યા, 
જેમાંથી ૧૯૧૧માં 
એનાયત થયેલ 
નોબલ પારિતોષિકનો 
પણ સમાવેશ થાય 
છે. પેરિસમાં એક નવી 
રેડિયમ ઇન્સ્ટિટયૂટની 
સ્થાપના થવા જઈ 
રહી હતી . 
તે તેના કામમાં પણ 
વ્યસ્ત હતી. 


Init 


PWILLON CURIE 


કેટલાય વર્ષો સુધી મેરી પોતે 
પ્રયોગશાળાના વડા તરીકે 
કાર્યરત રહી. 


૧૯૨૧માં મેરી, ઈવ અને આયરીન સાથે અમેરીકા ગઈ. ત્યાં વ્હાઇટ હાઉસમાં 
પ્રેસિડેન્ટ હાર્ડિગએ તેમને ૧ ગ્રામ રેડિયમ ભેટમાં આપ્યું. તેને સામાન્ય અમેરીકી 
મહિલાઓ દ્વારા ઉઘરાવેલ ફાળામાંથી ખરીદવામાં આવ્યુ હતુ. 


તે પછી આયરીન 
અને તેના પતિ 
ફ્રેડરિક જોલીઓ એ 
કયૂરી દંપતીનું કામ 
આગળ વધાર્યું. 


તે બન્ને સારુ બોલ્યા. 
હવે આ પ્રયોગશાળા વીતેલા 
સમયની યાદ અપાવે છે ! 


૧૯૩૫માં કૃત્રિમ 
કિરણોત્સર્ગની શોધ 
માટે તેમને પણ 
નોબેલ પુરસ્કાર 
એનાયત થયો. 


સમાપ્ત 


RADIOACTIVITY 


મૃત્યના એક વર્ષ પછી કિરણોત્સર્ગ ( Radioactivity) 
મેરી કયુરીનું ૧૯૩૪માં ઉપર તેમણે લખેલ પુસ્તક છપાયું. 

લ્યુકેમિયાને લીધે 
નિધન થયુ. રેડિયમ 
સાથે વર્ષો સુધી કામ 
કરવાને લીધે તેમને 

DIERRE CARNE 
ખૂનનું કેન્સર થઈ ગયુ. 

Hrafe BOP 
પછીથી મેરી કયૂરીના 

SORBONNE 
કામના આધાર ઉપરજ 

NOBEL PRIZE 

PHYSICS 
વૈજ્ઞાનિકોએ એટોમિક 

NOBEL PRIZE 
યુગનું નિર્માણ કર્યું. 

CMEMASTRY 


at the 


RADUJALTIWIT 


END 


